।ગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| પોષસુદ-૨ 


તારીખ 6 જાન્યુઆરી 2024 
શનિવારના દિવસે સુરત સમાજ પ્રેરિત અને 
યુવક મંડળ સુરત કતારગામ ઝોન દ્વારા 
આયોજીત સ્નેહમિલન અને વિધ્યા રત્ન 
સમારોહ 2023 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું 


હતુ. 


સભાના અધ્યક્ષ અને સુરત 
સમાજના પ્રમુખશ્રી ઝવેરભાઈ માવજીભાઈ 
રામાણી, સમાજના ટ્રસ્ટી કાંતિભાઈ 
સોમજીભાઈ સાંખલા, વિદ્યા રત્ન પુરસ્કારના 
દાતા પરિવાર શ્રીમતી મણીબેન નાનજીભાઈ 
વાલાણી પરિવાર, સુરત યુવક મંડળના 
પ્રમુખશ્રી સંજયભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભાવાણી, 
સુરત મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી 
દમયંતીબેન નરેન્દ્રભાઈ ભાવાણી, દક્ષિણ 
ગુજરાત મહિલા શક્તિપીઠ પ્રમુખ શ્રીમતી 
નર્મદાબેન જયંતીભાઈ સેંઘાણી દ્વારા દીપ 
પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં 
આવી હતી. 

ત્યાર બાદ કતારગામ ઝોનની 


દીકરીઓ દ્વારા સ્વાગત ગીતની રજૂઆત 
કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમની શરૂઆત સુરત 


યુવક મંડળના સહમંત્રી હિતેશ વાસાણી અને 
કારોબારી સભ્ય પ્રતિક ભાવાણી દ્વારા કરવામાં 
આવી હતી, 

ત્યાર પછી કતારગામ ઝોનના સુરત 
સમાજના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યો, 
કતારગામ ઝોનના સુરત મહિલા મંડળના 
હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યો તથા 
સંચાલિકાઓ, કતારગામ ઝોનના સિલ્ક સીટી 
વિભાગના હોદ્દેદારો અને કન્વીનરો, સુરત યુવક 
મંડળના હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોનું 
સ્ટેજ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું 
હતું,ત્યાર બાદ વિદ્યા રત્ન સમારોહ 2023 ના 
દાતા પરિવાર શ્રીમતી મણીબેન નાનજીભાઈ 
વાલાણી પરિવારનું પુષ્પગુચ્છ થી સ્વાગત 
કરવામાં આવ્યું હતું. 


ત્યાર બાદ સમારોહના ભોજન ના 
દાતાશ્રી લધાભાઈ અખઈભાઈ માકાણી 
પરિવાર, ગજાનન ગ્રુપનું પણ પુષ્પગુચ્છથી 
સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સ્વાગત પ્રવચન 
તથા પ્રસ્‍તાવના સુરત સમાજના મંત્રી 
રમણીકભાઈ છાભૈયા દ્વારા કરવામાં આવેલ. 
વિદ્યા રત્ન સમારોહ 2023 ની આંકડાકીય 
માહિતી સુરત યુવક મંડળના પ્રવક્તા અને 
સિલ્કસિટી વિભાગના મહામંત્રી દિનેશભાઈ 
સાંખલા દ્વારા કરવામાં આવેલ. કતારગામ ઝોન 


| તા.૧૩-૦૧-૨૦૨૪ | શનિવાર 


ડ લતાદા0ત 5 (0૮ 1000માં તાંત॥ઝા! 


9 જઇળળંલઇડ 0 


4810100 5૦તંઝ| ॥55001385% 


500 01૬014 115૮ 01% 


દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ઝોનના 
દીકરા દીકરીઓની એક 1000 ટીમનું નિર્માણ 
કરવામાં આવ્યું હતું અને વિદ્યારત્ન સમારોહનું 
સંચાલન આ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 


આ કાર્યક્રમમાં સુરત સમાજના ટ્રસ્ટી 
કાંતિભાઈ સોમજીભાઈ સાંખલા, સુરત મહિલા 
મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી દમયંતીબેન ભાવાણી, 
સુરત યુવક મંડળના પ્રમુખશ્રી સંજયભાઈ 
ભાવાણી, દક્ષિણ ગુજરાત મહિલા શક્તિપીઠ 
પ્રમુખ શ્રીમતી નર્મદાબેન સેંઘાણી દ્વારા પ્રસંગને 
અનુરૂપ શુભેચ્છા સંદેશ આપવામાં આવ્યો 
હતો.કાર્યક્રમની વચ્ચે કતારગામ ઝોન દ્વારા 

તિ પરિવાર સુરક્ષા રજૂ કરવામાં આવી હતી. 
ધ ૪૩૬ વિશે સુંદર માહિતી આપવામાં 
આવી હતી. 


[1 


નાનાં, 


ત્યાર પછી સુરત સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ઝવેરભાઈ રામાણી દ્વારા શુભેચ્છા સંદેશ અને 
પ્રમુખ સ્થાનેથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. 
ત્યારબાદ ઓપન મંચમાં સભ્યોએ પોતાના 
મંતવ્યોની રજૂઆત કરી હતી. વિદ્યારત્ન 
સમારોહ 2023 ના દાતા પરિવાર શ્રીમતી 
મણીબેન નાનજીભાઈ વાલાણી પરિવાર અને 
સમારોહના ભોજનના દાતા શ્રી લધાભાઈ 
અખઇભાઈ માકાણી પરિવાર,ગજાનંદ ગ્રુપને 
એક મોમેન્ટો આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું 
હતું. 

ત્યારબાદ કતારગામ ઝોનના 
નવરાત્રી મહોત્સવના વિવિધ દાતાઓનું પણ 
સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી 
સનાતનની શતાબ્દી મહોત્સવ નખત્રાણામાં 
ભાગ લીધેલા કતારગામ ઝોનના સ્પર્ધકોનું પણ 
સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.ત્યાર પછી 
નવરાત્રીના ગ્રુપ લીડર નું સન્માન કરવામાં 
આવ્યું હતું.આગામી સમયમાં યોજાનાર 
કતારગામ એકતા બોક્સ ક્રિકેટ 2024 ની 
માહિતી સુરત સમાજના સ્પોર્ટ્સ કન્વીનર 
યોગેશ પોકાર દ્વારા આપવામાં આવી હતી. 

કાર્યક્રમની આભાર વિધિ સુરત 
સમાજના સ્પોર્ટ્સ કમિટીના સભ્ય હર્ષદભાઈ 
વેલાણી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અંતમાં સૌ 
પ્રીતિ ભોજન લઈને છૂટા પડ્યા હતા. 


સંયોજક- દમયંતીબેન ભાવાણી 


જીઆઇ-ટૅગ સાથે કચ્છતી દેશી ખારેકે રચ્યો ઇતિડાસ 
કચ્છતા કિસાતોનાં ઘરે લાપસી, શીરાતાં આંધણ થશે. 


આ વાનગીઓમાં કાજુ, બદામ નહીં, પરંતુ 
ખારેકના ટુકડા નખાશે... સમાચાર જ કંઇક 
એવા મજાના મળ્યા છે.. કચ્છી “સૂકામેવા'નું 
સન્માન થયું છે. હા, કચ્છની.. આખા દેશમાં 
સૌથી પહેલાં કચ્છની ધરતી પર જેની ખેતી શરૂ 
થઇ, તે સવાચારસો વર્ષનો ઇતિહાસ ધરાવતી 
કચ્છની દેશી ખારેકને 'જીઆઇ' ટેગ 
(જ્યોગ્રાફિકલ ઇંડિકેશન) ની માન્યતા મળી છે 

. આ કચ્છની ખેતી માટે ઘણા મોટા 
કહી શકાય, તેવા સમાચાર મળતાંની સાથે જ 
કચ્છી દેશી 
ખારેકને માન્યતા [; 
અપાવવા માટે 
મહેનત કરનારા 
વૈજ્ઞાનિકો, 
કૃષિજગતના 
ચિંતકોમાં ભારે 
આનંદની 
લાગણી ફેલાઇ 
છે. દેશની “ 
સરકાર તરફથી 
“એતીના ભારતરત્ન' સમાન માન્યતાનું માન 
મેળવીને ઇતિહાસ રચી દેનાર કચ્છની દેશી 
ખારેક હવે દુનિયાભરની બજારમાં વધારે 
આદર સાથે સ્થાન મેળવશે. ગુજરાત રાજ્યમાં 
પહેલાં ગીરનારની કેસર કેરી, પછી ભાલિયા 
ઘઉંનાં બીજ અને હવે કચ્છની દેશી ખારેક 
જીઆઇ ટેગ મેળવનાર રાજ્યની ત્રીજી કૃષિ 
પેદાશ બની છે. 

કચ્છના કૃષિ જગતના ઇતિહાસમાં 
આપ્રસંગ સોનેરી સીમાચિહ્ન ગણવો પડે. કારણ 
કે, કચ્છી દેશી ખારેક જીઆઇ ટેગની માન્યતા 
મેળવનાર રણપ્રદેશ કચ્છની સર્વ પ્રથમ કૃષિ 
પેદાશ બની છે. સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા 
કૃષિ યુનિવર્સિટી તેમજ મુંદરા સ્થિત ખારેક 
સંશોધન કેન્દ્ર સાથે બિકાનેરની સેન્ટ્રલ 
ઇંસ્ટિટ્યૂટ ફોર એરિડ હોર્ટિકલ્ચરના 
સહયોગથી કચ્છી ખારેકને માન્યતા અપાવવા 
માટે શરૂ થયેલા પ્રયાસોનાં મીઠી મધુરી ખારેક 
જેવાં મીઠાંફળ આખરે કચ્છને મળ્યાં છે. 

ખારેક સંશોધન કેન્દ્રના અધ્યક્ષ રહી 
ચૂકેલા અને અત્યારે દાંતીવાડા કૃષિ 
યુનિવર્સિટીના સંશોધન નિયામક ડો. સી. એમ. 
મુરલીધરન આ જીઆઇ માન્યતાને કચ્છ માટે 
એતિહાસિક લેખાવતાં કહે છે કે, આખી 
દુનિયામાં કચ્છની દેશી ખારેકને વિશેષ ઓળખ 


ટટ ટ ૨/2િય/ન 


શ્રીરામ જન્મભૂમિ ભવ્ય મંદિર પ્રાણ્પ્રતિષા નિમિતે દરેક તિન્દુને 
નિમંત્રણ માટે શ્રી અપોષ્યા પામથી આવેલ પૂજીત અક્ષત (ચોખા) 
દરેક સિન્દુના ઘરે પહોંચાડવાનું મહાઅભિયાન. 


૧જાન્યૂ્‌આરી થી ૧પ જાન્યુઆરી 


અયોધ્યા શ્રી રામ લલ્લા ની મૂર્તિના 
અભિષેકની ક્ષણના અનુભવ સાથે પોતાને અને 
જનતાને જોડતા લોકલાડીલા માનનીય 
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું.. હું શારીરિક 
રીતે એ પવિત્ર ક્ષણનો સાક્ષી બનીશ, પરંતુ મારા 
મનમાં, મારા હદયની દરેક ધડકનમાં 140 
કરોડ ભારતીયો મારી સાથે હશે. 

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તમે મારી 
સાથે હશો... દરેક રામ ભક્ત મારી સાથે હશે 
અને તે ક્ષણ આપણા બધા માટે સહિયારો 
અનુભવ હશે. હું મારી સાથે એવા અસંખ્ય 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
મહાલક્ષ્મી વિભાગ ઈચલકરંજી યુવક મંડળ 
અને સમાજ તરફથી તા.૦૬-૦૧-૨૦૨૪ નાં 
સ્મશાન ભૂમિમાં જલાવની ગાડી ભેટ કરવામાં 
આવેલ હતી. 

જેમાં ઈચલકરંજી યુવક મંડળ 
પ્રમુખશ્રી દિલીપભાઈ સેંઘાણી અને 120 કિશેર 
લીંબાણી અને યુવક મંડળના ભાઈઓ 
સેવાભાવી સામાજિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યમાં 


સહભાગી થઈ ઉત્સાહ વધાર્યો. 


સામાજિક અને આધ્યાત્મિક- 
રજનીકાંત પારસીયા 
પ્રચાર પ્રસાર-હર્ષ ચૌહાણ 


મળશે. 
ડો. મુરલીધરન સાથે દેવશીભાઇ 

આહીર અને કપિલ મોહન શર્મા અને ત્રણ 
વૈજ્ઞાનિકોએ સાથે મળીને પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યું 
હતું. કેન્દ્ર સરકારનાં વાણિજય અને ઉદ્યોગ 
મંત્રાલય હેઠળની ચેન્નાઇ સ્થિત “ઓફિસ ઓફ 
ધ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ પેટન્ટસ, ડિઝાઇન 
એન્ડ ટ્રેડમાર્કસ' તરફથી આ માન્યતા અપાઇ 
છે. મોટી રેલડી સ્થિત યુનિડેટસ ફાર્મર 
પ્રોડયુસર કંપની લિ.ને એપ્લિકન્ટ (અરજદાર) 
બનાવાઇ હતી. 
કચ્છમાં ફરજ 
બજાવી ગયેલા 
ગુજરાત રાજ્યના 
અ સંયુક્ત બાગાયત 
1 નિયામક ડો. 
ફાલ્ગુન મોઢે... 
દ કહ્યું હતું કે, કચ્છી 
દેશી ખારેકને 
'જીઆઇ' ટેગ 
મળવું એ ખરેખર 
સુંદર સમાચાર છે. 

હવે વૈશ્વિક કક્ષાએ આગવી ઓળખ 
ઉભી થવા સાથે કચ્છી દેશી ખારેકના સંરક્ષણ, 
સાચવણી અને સંવર્ધન માટેના સઘન પ્રયાસો 
થવા માંડશે. હવેથી અન્ય પ્રદેશોના કિસાનો 
“કચ્છી દેશી ખારેક'ના નામે વેંચાણ કરશે તો 
કાયદેસર અપરાધ ગણાશે અને ઓથોરાઇઝડ 
યૂઝર્સ સર્ટિફિકેટ ધરાવતા નોંધાયેલા કિસાનો 
કાનૂની ફેરિયાદ કરી શકશે. કચ્છની દેશી 
ખારેકને યાકૂબી, દાઉદી જેવાં નામો અપાયાં છે. 
હવે કૃષિ યુનિવર્સિટીઓએ કચ્છની દેશી ખારેક 
માટે એવા પ્રોજેકટસ મૂકવા જોઇએ. જેના 
અમલ માટે ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ 
(આઈસીએઆર) જેવી એજન્સીઓ ભંડોળ 
આપે. જીઆઇ ટેગનાં પ્રોત્સાહને કચ્છી 
કિસાનોને મૂલ્ય વૃદ્ધિની પ્રેરણા આપી છે. અન્ય 
કોઇ પ્રદેશના કિસાનો “કચ્છી દેશી ખારેક'નાં 
નામ સાથે વેચાણ નહીં કરી શકે. 

વિશ્વની બજારમાં અન્ય ભાગોની 
તુલનાએ કચ્છી ખારેકને વધુ પ્રાથમિકતા મળશે. 
દેશી ખારેકનાં સંરક્ષણ, સંવર્ધન, સાચવણીના 
પ્રયાસો વધુ સઘન બનશે. સત્તાવાર રીતે 
નોંધણી થતાં દેશી ખારેકની ખેતી કરતા કચ્છના 
ખેડૂતોને બજારમાં સ્થાન મળશે. 


વ્યક્તિત્વોની પ્રેરણા લઈશ કે જેમણે રામ મંદિર 
માટેપોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. 

જ્યારે 140 કરોડ દેશવાસીઓ 
માનસિક રીતે મારી સાથે તે ક્ષણમાં જોડાશે અને 
જ્યારે હું તમારી ઉર્જા સાથે ગર્ભગૃહમાં પ્રવેશ 
કરીશ, ત્યારે મને એ પણ અહેસાસ થશે કે હું 
એકલો નથી, તમે બધા પણ મારી સાથે છો. 
વડાપ્રધાને રાષ્ટ્રને તેમની સાથે જોડાવા કહ્યું અને 
નમો એપ પર લેખિત શબ્દોના રૂપમાં 
આશીર્વાદ પણ માંગ્યા. દેશવાસીઓને તેમની 
સાથે તેમની લાગણીઓ શેર કરવા કહ્યું. તેમણે 
કહ્યું કે, મેં અંગત રીતે જોયું છે અને અનુભવ્યું છે 
કે લોકોમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. 
જ્યારે ભગવાનના રૂપમાં એજ લોકો 
પોતાની લાગણીઓને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરે છે 
અને આશીર્વાદ આપે છે ત્યારે મારામાં પણ 
નવી ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. આજે મને તમારા 
આશીર્વાદની જરૂર છે. 
જ્યારે પીએમ મોદીએ વિવેકાનંદ 
અને મરાઠા શાસક છત્રપતિ શિવાજી 
મહારાજની માતા જીજાબાઈની જન્મજયંતિનો 
ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે આ અવસર પર તેમના 
માટે તેમની માતાને યાદ કરવી સ્વાભાવિક છે 
જેણે તેમના જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી 'સીતા 
રામ'નો જાપ કર્યો હતો. 


કરેલું અહીંયા જ ભોગવવાનું છે.. 
જો તમે કોઈને ખોટા હેરાન કરશો... 
તો તેનાથી ત્રણ ગણું તમારે ભોગવવાનું પણ 
અહીંયા જ થશે એ નક્કી જ છે.. 
કર્મ અને કુદરત કોઈને છોડતું નથી. 


૧૩/૧/૨૪, શનીવાર 
ડઇંનમો નારાયણા ડા 
શ્રીમદ ભગવદગીતા 


તસ્ય સજનયન્‌ હર્ષ કુરૂવૃદ્ધઃ પિતામહઃ। 
સિંહનાદં વિનધ્યોચ્ચૈઃ શન્ખં દધ્મૌ પ્રતાપવાન્‌ 
॥ા 

(અ.૧-૧૨) 


કૌરવોમાં વૃદ્ધ મહાપ્રતાપી પિતામહ ભીષ્મે 
તેને(દુર્યોધનને) હર્ષ ઉપજાવવા સિંહગર્જના 
જેવી ગર્જના કરીને જોરથી શંખ વગાડ્યો. 


વલ્લભકૃષ્ણજીના જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી, સંસ્કારઘામ-કચ્છ 


પુતા (કોંઢવા) સમાજમાં "સામાજીક મેળાવડો" નું મવ્ય આયોજત સડ 
કાડા ને 
સરસ્વતી સત્માત અતે રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોથી ભરપૂર પ્રસ્તુતિ સડ... 
તા:14/1/2024, રવિવાર... 


કુ 


શ્રી દામજીભાઈ મનજીભાઈ માકાણી પરીવાર 


શ્રી જેન્તીભાઈ સામજીભાઈ રામાણી પરીવાર, 
મુખ્ય પ્રાયોજીત 


હે 


૬ પ્રેરક પ્રવચન ૦ 


ઘાર્ષિક, સાંસ્કૃતિક, ઝે શૈક્ષણિક અને આર્થીક વિકાસનો સમન્વય 
શ્રીકરઇ કડધા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન યુધામંડ॥, પુતા (કોઢ) 


જચ વસાવડા, ૪૫૬૫૦૦૦ કન્‍યા], 


તારીખઃ 14/01/2024, રવિવાર // 
શ્રીપ્રવીણભાઈ મુળજીભાઈ પોકાર, શ્રી દીપેશભાઈ ગંગારામભાઈ ઉકાણી (શ્રી મોમાય ત્રુપ), £ 
* શ્રીમગનભાઈ પ્રેમજીભાઈ ભગત, શ્રી પ્રવીણભાઈ જયંતીભાઈ પોકાર (નિસર્ગ ્રુપ), 


શ્રી શાંતિભાઈ લાલજીભાઈ સેંઘાણી 
પ્રાયોજીત 


| ૭00 ૫૦.: 1358 


30008.::91 7801877774, ૨91 7718977774 | શ1158118161111811114(િટણાશા.€0॥, 


દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન 
ક્રિષ્ના ડિવીઝન પલુસ યુવા મંડળ દ્વારા 06 અને 
07 જાન્યુઆરી ના 40 વર્ષ ઉપરના ભાઇઓ 
માટે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું 
હતું. ટુર્નામેન્ટમાં 8 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. 
1) પલુસ, 
2) કોલ્હાપુર, 
3) કરાડ ગ્રામીણ, [| 


આ 8 
ટીમ માંથી સેમી 
ફાઇનલમાં 4 ટીમ 
આવેલ. પ્રથમ સેમી ફાઇનલમાં કરાડ વિરુદ્ધ 
મિરજ અને બીજી સેમી ફાઇનલમાં પલુસ 
વિરુદ્ધ કોલ્હાપુર રમાડવામાં આવી હતી.જેમાં 
કરાડ અને કોલ્હાપુર ફાઇનલમાં પ્રવેશ લીધો 
હતો.જેમાં કોલ્હાપુર ટીમ વિજેતા બની હતી. 

બીજા બે દિવસના સત્રમાં તા.08 
અને 09/01/2024 ના ૦૦૨ 
€/411601૪ના યુવાન ભાઇઓ માટે 
€01₹4/€01.-૨1/0 €09 ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 
રાખવામાં આવી હતી.જેમાં 12 ટીમોએ ભાગ 
લીધો હતો. 
1)પલુસ 
2), કોલ્હાપુર 
3),મિરજ 
4)કરાડ સીટી 
5), સાવંતવાડી 
6) સાંગલી 
7) સાતારા સીટી 
8) ઇંચલકરંજી 
9) ગુહાગર 
10) રત્નાગીરી 
11)ચિપલુણ 
12) ઇશ્વરપુર લક્ષ્મીનારાયણ 

આ બાર ટીમ માંથી 4 ટીમ સેમી 
ફાઇનલમાં આવેલ. પ્રથમ સેમી ફાઇનલમાં 
ઇશ્વરપુર વિરુદ્ધ સાંગલી અને બીજી સેમી 
ફાઇનલમાં સાતારા સીટી વિરુદ્ધ કોલ્હાપુર 
રમાડવામાં આવી હતી. 

જેમા સાંગલી અને કોલ્હાપુર 
ફાઇનલમાં પ્રવેશ લીધો હતો અને જેમાં 
કોલ્હાપુર ટીમ વિજેતા બની હતીઆ ક્રિકેટ 
ટુર્નામેન્ટ જોવા માટે આજુબાજુના વિસ્તારોમાં 
માંથી આપણા પાટીદાર ભાઈઓ, બહેનો અને 
માતાઓ વડિલો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત 
રહી ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.આ 
ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ યુટ્યુબ લાઈવ પ્રસારણ 


શિ 


કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં પલુસ પાટીદાર યુવા 
મંડળની સંખ્યા ખુબજ ઓછી હોવા છતાં યુવા 
મંડળના ભાઇઓ રાત્ર દિવસ એક કરી ખૂબજ 
સારી રીતે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો. 


આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો અને 
ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધારવા ઉપસ્થિત 
હોદ્દેદારો... 

12170 રીજીયન ચેરમેન :-ઇશ્વર છાભૈયા, 
જો.સેક્રેટરી:- ભુપેન્દ્ર વાસાણી, 

ક્રિષ્ણા ડિવીઝનચેરમેન :- લિજેશ જાદવાણી, 
સેક્રેટરીઃ-શૈલેશ ભગત, 

1210 સલાહકાર :-પ્રવિણ રામાણી 


વદ.. ત. ૫.# 2પ 
૫8484084. 


[3૬0101 


નામક્કલ ઝોન યુવા મંડળો દ્વારા 
આયોજીત વાર્ષિક ખેલ મહોત્સવ નામક્ક્લ 
ખાતે ગત તા-07/01/2024 ના આયોજન 
કરવામાં આવેલ. જેમાં ઈન્ડોર ગેમ્સ જેમકે... 
વૉલીબૉલ, થ્રો બૉલ, બેડમિન્ટન,ચેસ,કેરમ, 
શૉટપુટ, રન્નીગ વગેરે રમતો નું આયોજન કરી 
સમગ્ર ઝોન સમાજ જનો માટે એક દિવસીય 
મનોરંજન પીરસવામાં આવ્યું હતું. 

ઝોન સમાજ અને ઘટક સમાજના 
સુકાનીઓ દ્વારા દિપ પ્રાગટય, નામક્કલ યુવા 
મંડળ પ્રમુખશ્રી શાંતિલાલ સાંખલા વતં 
શાબ્દિક સ્વાગત કરી ખેલ મહોત્સવ ને ખુલ્લો 
મુકવામાં આવેલ.ઇન્ડોર ગેમ્સ પૂર્ણ થયા બાદ 
થ્રો બોલ મહિલા ઓની ફાઈનલ મેચો માં 
પત્તતલ 40 માં રન્નર ઈરોડ ટીમ અને વિન્નર 
નામક્કલ ટીમ એમનાં શાનદાર પ્રદર્શન થકી 
બાજી મારી ગયેલ હતી. 

40૦૪૯ 40 માં રન્નર ટીમ સેલમ 
અને વિન્નર ટીમ ઈરોડ વિજેતા બર્ન 
હતી.જ્યારે પુરુષોની વૉલીબૉલ સ્પર્ધા રસાકર્સ 
ભરી મેચોની ફાઈનલમાં પળ્તલ 40 માં રન્નર 
ટીમ હોસુર અને વિન્નર ટીમ ઈરોડ બાજી મારી 
ગયેલ જ્યારે 40૦૪૯ 40 માં રન્નર ટીમ ઈરોડ 
અને વિન્નર ટીમ નામક્કલના અતિ ઉત્તમ 
પ્રદર્શન થકી વિજેતા બની હતી. 

નામક્કલ ઝોન સમાજના આ ખેલ 
મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોમાં નામક્કલ 
ઝોન સમાજના સુકાનીઓ પ્રમુખશ્રી 
કરમશીભાઈ વાસાણી, ઉપપ્રમુખ ધર્મેશભાઈ 
લીંબાણી, બીજા એવા ઉપપ્રમુખ નરસિંહભાઈ 
રંગાણી, ખજાનચી હરીભાઈ પોકાર, દ.ભા 
કકપા સનાતન મહિલા મંડળના મહામંત્રી અને 


12176 સ્પોર્ટ્સ કન્વીનર :- રાજેન્દ્ર છાભૈયા, 
12076 ટ્રેઝરર :-હરેશ લિંબાણી, 

12176 મહાલક્ષ્મી વિભાગના પ્રમુખશ્રીઃ- 
ભાવેશ વાઘડિયા, 

12176 ક્રિષ્ણા ડિવીઝન સામાજીક આધ્યાત્મિક 


કન્વીનર :-નીલેશ વાસાણી 

1246 શિક્ષણ પ્રતિશોધના કન્વીનરઃ- 
યોગેશ રુડાણી, 

1206 બિઝનેસ સેલના કન્વીનરઃ- 
શંકર લિંબાણી, 

106 પ્રચાર પ્રસાર કન્વીનર :- હરેશ માકાણી, 
12006 ક્રિષ્ણા વિભાગના 01ર૦:- 

ભુપેન્દ્ર દિવાણી, 

મહાલક્ષ્મી વિભાગના બિઝનેસ સેલના 13૩0:- 


શૈલેશ નાકરાણી, 
વેબકોમ 0120:- વિનોદ માવાણી, 
સાંગલી સમાજના પ્રમુખશ્રીઃ- 
વિઠ્ઠલભાઈ લિંબાણી, 
ઇશ્વરપુર સમાજના પ્રમુખશ્રી :- 
સામજીભાઇ રામાણી, 
ઇશ્વરપુર ઉમિયા સમાજ પ્રમુખશ્રી :- 
ઇશ્વરભાઇ રામાણી, 
મુંબઈ રીજીયન વિભાગીય પ્રમુખશ્રીઃ 
હરેશ લિંબાણી 
મિરજ સમાજનાપ્રમુખશ્રીઃ- 
ડાહ્યાભાઈ, મંત્રી જેઠાભાઈ, 
126 ઝોન સમાજના સહમંત્રીઃ- 
મણિભાઈ દિવાણી, કાંતિભાઈ હળપાણી, 
ઓશિયન કાઉન્સિલ 1320 :- એમજ €૯ 4 
એવા જ્યોતિબેન જાદવાણી, 
પરશુરામ ડિવિઝન બિઝનેસ સેલના ૩૦:- 
જીનેશ ભાવાણી, 
સાંગલી જીલ્લા 
સમાજ મહામંત્રીઃ- 
દ કાંતિભાઈ પોકાર, 
એવાં 
1 આજુબાજુના 
વિસ્તારમાંથી 
આવેલા સમાજ, યુવા 
મંડળ, મહિલા 
મંડળના હોદેદારો 
ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમના ગ્રાઉન્ડ પર હાજર રહી 
ખેલાડીઓ ઉત્સાહ વધાર્યો. 

પલુસ સમાજ, યુવા મંડળ અને 
મહિલા મંડળ સૌ ઉપસ્થિત મહેમાનોનો ભાવ 
પ્રગટ સાથે ઉદબોધન અને અંતે રાષ્ટ્રગીત ગાન 


બાદ ટુર્નામેન્ટ પૂર્ણ જાહેર કરે. પ 


થીમ રમત ગમત-અરુણ ભોજાણી 


નામક્કલ ઝોન મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી 
રજનાબેન લીંબાણી,શ્રી દક્ષિણ ભારત કકપા 
સનાતન સમાજ પ્રવકતા રમેશભાઈ રંગાણી, 
કેન્દ્રિય યુવાસંઘના ૯૯ તુલસીભાઈ રંગાણી, 
દક્ષિણ ભારત રીજીયન ચેરમેન મેહુલ 
નાકરાણી, રીજીયન ચીફ સેક્રેટરી જગદીશ 
દિવાણી, રામ ડિવીઝન ચેરમેન જયંતિ 
પોકાર,ભરત ડિવીઝન ચેરમેન શાંતિલાલ 
સાંખલા અને સેક્રેટરી કિશોર જબુવાણી , 
સલાહકાર વસંત ચૌહાણ, પોલ્ટીકલ લીડર 
પ્રકાશ માકાણી, દ.ભા રીજીયન જોઈન્ટ સેક્રેટરી 
અને નામક્કલ ઝોન મહિલા મંડળના મહામંત્રી 
શ્રીમતી દિપાબેન પોકાર 

તેમજ ઝોન સમાજની ચારે ઘટક 
સમાજોના સુકાનીઓ અને ખેલ મહોત્સવને 
માણવા ઝોન વાસીઓ બહોળી સંખ્યામાં 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા..આ ખેલ મહોત્સવને 
સફળ બનાવવા માટે ઝોન સ્પોર્ટ્સ લીડર્સ 
ગૌતમ જાદવાણી, કૈલાશ માકાણી, નિતેષ 
વાસાણી, મહેશ દિવાણી,મંથન લીંબાણી તેમજ 
નામક્કલ ઘટક સમાજના પ્રમુખશ્રી હરીભાઈ 
પોકારની સમગ્ર ટીમ, નામક્કલ યુવા મંડળ 
પ્રમુખશ્રી શાંતિલાલ સાંખલાની સમગ્ર ટીમનો 
મુખ્ય ફાળો રહ્યો હતો.અંતિમ ક્ષણોમાં ઝોનલ 
પ્રમુખશ્રી કરમશીભાઈ વાસાણીએ યુવાઓની 
મહેનત બિરદાવી આશિર્વચન પાઠવ્યા હતાં. 

ઈનામ વિતરણ નામક્કલ યુવા 
મંડળના ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ નાકરાણીએ પાર 
પાડેલ હતું. 


સંયોજક-પરેશ પટેલ 


(હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદ) 


માર્ગદર્શક સંત શ્રી વલ્લભકૃષ્ણજી 


રવિવાર તા. ૧૪-૦૧-૨૦૨૪ ના રોજ સવારના 
૧૦:૦૦ કલાકે શ્રી ઉમિયાધામ મેડચલ મધ્યે 
રાખવામાં આવેલ છે 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કારધામ 
કેદ્રસ્થાન, દેશલપર (વાંઢાય) કચ્છ થી સંસ્થા 
ના માર્ગદર્શકદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણજી 
સાથે ગોપાલભાઇ રાજાભાઇ, રવિલાલ 
નારાયણ, વેસલપર અને લવજીભાઈ પોકાર 
જેઓ ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ સાથે આજ 
શુક્રવાર તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૪ ના રોજ 
હૈદરાબાદમાં આગમાન થવેલ. 

એમના સ્વાગત વાજતે ગાજતે. 
કરવામાં આવેલ હતું. આ પ્રસંગે હૈદરાબાદ 
સમાજમાં સ્વાગત કરવા તેલંગાણા આંધ્ર 
ઝોન સમાજના પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ પ્રેમજી 
ગોરાણી, શ્રી હૈદરાબાદ કચ્છ કડવા 
પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી પુરષોતમભાઈ 
ભાવાણી તથા મહામંત્રી શંકરભાઈ શામજી 
રામાણી - ઉપપ્રમુખશ્રી કરશનભાઈ નારણ 
સેંઘાણી - ખજાનચી ગોવિંદભાઈ મનજી 
ચોધરી - ટ્રસ્ટીશ્રી રામજીભાઈ કેશરા 
રામાણી - ટ્રસ્ટીશ્રી શંકરભાઈ ચોધરી અને 
અન્ય સભ્યો ઉપસ્થિત રહી સ્વાગત કર્યું 
હતું. 

સવારના હૈદરાબાદ સમાજના 
મુસરામબાગ એરીઆ માં વિવિધ પરિવારના 
ઘરે ભગવાનના પધરામણી કરવામાં આવેલ 
ત્યારબાદ સવારના શંકરભાઈ રામાણીના 
ઘરે સત્સંગ કરેલ હતો.બપોરના આરામ 
કર્યા બાદ હૈદરાબાદ શહેરમાં હાલમાં 


સ્થાપિત સ્વામી રામાનુજચાર્ય ના સ્ટેચ્યુ 
ઓફ ઈકવાલીટી ના દર્શન કરાવેલ. સ્ટેચ્યુ 
ઓફ ઈકયવાલીટીના ચારેય આજુબાજુ 
તરફ ભારતભરમાં વિષ્ણું ભગવાનના મંદિર 
સ્થાપિત કરવામાં આવેલ છે તે મંદિરના 
સ્મારકોની નકલ કરી ૧૦૮ વિષ્ણુ અવતાર 
વાળા અલગ અલગ મંદિર પણ સ્થાપિત 
કરેલ છે તેના પણ દર્શન કર્યા હતા. 

સાંજે ઉતારા દેવશીભાઈ કરમશી. 
પોકારના ઘરે રાખેલ હતાં.રાત્રે ૯-૩૦ કલાકે 
ઉપપ્રમુખ દેવશીભાઈ કરમશી પોકાર ના 
ઘરે સત્સંગ રાખવામાં આવેલ હતો. બન્ને 
સત્સંગ સભા માં સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણજી એ 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનની મહિમાંનું 
વર્ણન કર્યું હતું અને સર્વેને ભગવાન 
લક્ષ્મીનારાયણનું ધ્યાન કરો અને એના પર 
સાચા દીલથી વિશ્વાસ રાખો ભગવાન સૌનું 
કલ્યાણ કરશે. આવા ભાવ પ્રસંગ અને સારા 
દૃષ્ટાંત આપી આધ્યાત્મિક વિચારો દ્વારા 
સત્સંગ સભામાં ઉપસ્થિત સર્વેના દીલને 
આધ્યાત્મિક ની અનુભૂતિ કરાવી સમજણ 
સાથે જ્ઞાન મળ્યાનો સહુ ને આનદ પ્રાપ્ત થયો 


હંતો.. 


સંકલનઃ શંકરભાઈ રામાણી 
સંયોજક: જસવંત સુરાણી - સિકંદરાબાદ 


(મહામંત્રી હૈદરાબાદ સમાજ) 


અવસાન નોંધ કુછ 


તારીખ 13/1/2024 
સ્વઃ દેવમણીબેન દાનાભાઈ લીંબાણી 


તારીખ 12/1/2024 


સ્વઃ કુંવરબેન કરસનભાઈ માધાણી દિવાણી 


ઉમર વર્ષ :90, કચ્છમાં ગામ મથલ (પ9 ઉમર વર્ષ :80, કચ્છમાં ગામ વિરાણી મોટી 


તારીખ 12/01/2024 


સ્વ. દેવસીભાઈ મનજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષઃ 82, કચ્છમાં ગામ કાદિયા મોટા ઉમર વર્ષ :98, કચ્છમાં ગામ ભિટારા (8૫109 


હાલે નવી દિલ્હી 
તારીખ 11/1/2024 
સ્વઃ માતાજી રામબાઈ રામજીભાઈ ઘોઘારી 
ઉમર વર્ષઃ 92, કચ્છમાં ગામ દોલતપર 


હાલે નેલમંગલા, બેંગ્લોર 
તારીખ 12/1/2024 
સ્વઃ મણીબેન ધનજીભાઈ પારસીયા 


ઉથાનિક) 
તારીખ 10/1/2024 
સ્વઃ ગોવિંદભાઈ માવજીભાઈ ચૌહાણ 
ઉમર વર્ષ :70, કચ્છમાં ગામ દોલતપર 
(હાલે અમદાવાદ) 


છછ છે છછ છ્ટ છ છુ છછ જ હાલે દહાણુ રોડ 
ક.1૯6. 800૩૩ સઝ 


ઇન 2૪૩૭૭૩૦૦૩૯ ૦૮ »૦4૦ 94૦૪૪. 


॥લંડાં3૦1-૩1પ0ટાં રિઘતંઝા1ા: 9979352929 


॥1.1€ 1117000812 ૦૪1: 110. 


રતાભકતારઇ-લઇડટ૯૪૦૪ | ઇારઇ-લઇનઆ૯૪ ૭૯૪ | ૦૦૦૦૯૯૪ 


ટળ&પ્રછાલ ૬11૬100015૬ 


૬૩૯૦૦ ૬1ર ત્ણ 110 છદઃાર 1841૦૦ર1૬:ર 


૧10 ઇદઃાર 100127૦0ર-1-૬:ર પ્પાઝ બારછદાર ડઇએગ_।1૬।રડ 


ક્તદ/કછ ૦-₹1૮૬: 
ડઘત૪૦% 84૦. 186/187 દગ ક૦. ૯. 
૯ ૦તતાડ3તાપ્લતતત - 370 201, 1૬૮9. ૯ઘાંગતદ - 1ઉતાઝ- 


5૦૦૫૦૮ 


ડત પતાત)/તા1 1101001; 5૫1૪૦ 14૦0. 186/187, ગળ 14૦. 7,8,9, €॥પવખ્લ 
ઉતાત॥ાંતાવાળ - 370201, ।વા1૦1, ઉપાંયાતા - 11તાંત. 
ઉ1ઝ#૦ડ10છ14ાં વિપતતા1ં - 110. 4-91 99791 57883 


છાણર.-૫૭૮)4 ૦૨:૯૬ 


1. 064410//30 - ક૧304/11/6% 


3. €પ્તદપ્રપ્ર। - 10 11.14/400 


પ્તદ/%૪ ૯૦૦૪1૮૬ 
દાતા પ૦. ૩, ૯૩૮૦૫૫૦ત 1૦૦૮. ગત કહત. 26. 
- ૩. કઇ 

ક્લલક. 
છાસ્સત્યદઝાપ્યાં રિપતગત્ા - 84૦. “91 ૦૦7૦1 57884 


પ1પ૦ાણઝાત્વાં - 110. 4- 91 98843 12266 
તાાલંઝાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. ક૪0૬દા૧&૪4૩0 - 1૬14840414 4. ૫1./4૪૫//06/ - 4૫0  ૦0/૩૬૩૫ 
810૫૦૬10ાયાં - 110. #91 78934 59459 ઉકતાં૦ડ।0ાટાં - (10. ક91 78428 05202 


5. #1&00&0 - ૦૦& : ।લત્ધણ॥ાત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


॥1.1(. -3ઇ115 


॥લંડ!1૦/છાપતાં - 110. 4-91 94826 95508 


પ્ત, ૦1૮૬ 
45, ૯૦૦૭0 €10૦૦૫૬, ૦૫૦૦0૩૫૬, 
[ાપળાપ્સ છતાં, 1૯,101), €પાંઝત્લા - 370 140. 
”કલુતાડા3છપઝાં રતા - 84૦. ક 91 99254 98648 
છ0૮ઝાંછાપ્તાં રઘતઝા - 0૦. * 91 99784 49205 


- ૩70 201 


